


શ્રી દક્ષિણામૂર્તિ બાલન્સાહિત્ય 


પાઠપોયી ગ્રંથમાળા 


ક 
સંપાછાઃ ગિજૂભાઈ શને તારાબેન 


શ્રી દક્ષિણામૂતિ બાળસાહિત્ય 


પાઠપોથી મથમાળા 


નાના પાઠો 
જાગતર્‌ામના પાઠે 
કમળાખેનના પાઠો 
વ્યાકરણુપો।થી 
મોટા પાઠો 
શખબ્દપો।થી 
ચિટ્ઠટીપાથી 
વાકચપોાથી 
ઊ 
આવા અન્ય રસ ભરપૂર 
નીચેના સેટ પણા વસાવે 
છ 
હાસ્યવિને।& ઞ'શમાળ। 
ગાતી ગ્ર'થમાળા 
અવલે।કન ચત્ર'શમાળ! . 
કથાનાય્ચયે ગ્ર થમાળા। 
ચાલે! પ્રવાસે મ'શમાળા 
પશુપક્ષી ત્ર'શમાળા 
જીવનપરિચય ગઞ્ર'શમાળ। 
જ્ઞાનવર્ધક ગ્ર'થમાળા 
ર્મ્યકથા સઞ'થસમાળા 


શા 


આર. આર, શૈઠૅની કંપની 
મુંબઈ-૨ર * અસદાવાદ-૧ 


જુ ટાઈટલ $ ન્યૂ સિઠી પ્રેસ, અમદાવાદ, 
શ 


8... 


શ્રો દક્ષિગ્રામૃતિ' ખાલસપ્હિત્ય 
સ'પાદક્ો : શ્રી ગિજાભાઈ અને તારાબહેન 


પાઠપોાથી ગ્ર.થમાળા 





હી. 


વાક્ય પોથી 


: લેખક ? 
ગિજુભાઈ 


આર. આર. શેઠની &પની 
પુસ્તક પ્રકાશક અને વિક્રેતા 
પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, સુ'બઈ-૪૦૦૦૦૨ : ગાંધી સડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ 


ગ્રકપ્શક 
ભગતભાઈ લભુરાલાલ શેઠ 
આર. આર. રોઠેની ક“પની 
સુ'બઈ-૪૦૦૦૦૨ ક અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ 


ઊ, 
મડપ્શડનપ 


પુનઃ સંપાદિત 
પુન્ુદ્રણુ 
ઓકટોબર ૧૯૭૬ 
પ્રત ૬ ૧૧૫૦ 


સેટતુ' મૂલ્ય રૂ, ૧૮-૦૦ 
[ આઠે પુસ્તકો |] 


સ્રદ્રક 
જુગલદાસ સી. મહેતા 
શ્રી પ્રવીણ પ્રિન્ટરી 

સોનગઢ ( જિ. ભાવનગર ) 


વાક્ય પોથી 


આ, બા ! દ્ધ છે. 

સૂરજ બાપા તડકે કરે. 
રામ રાખે તેને કોણ ચાખે ? 
આપ ભલા તે જગ ભલા. 
સપ ત્યાં જ "પ. 

ઠીક છે; હવે અએળાખુ છું. 
રહેવા છે, ભાઈ ! રહેવા દે. 


તમે જાએ, હું હમણાં આવું છુ. 


છટ્‌ છટ ! ડ્ર હટ. 

છિ: છિ: ! ફે'ી દે. 

ય 

કમ ભાઈ | આપની તખિયત હવે 
કેમ છે? 


જ $ પાઠંપોથી શ્રથમાળા 


વીજ ચમકી ને મેઘ ગાજ્યો. 

હળ ચાલ્યુ' ને ચાસ પડચે।. 

ઘોડો હણુહણ્ચો ને સવાર ઊપડચ।. 

વાદળાં વી“ખાયાં ને સૂરજ રખાચો. 

રાત પડી ને કાળે! પછેડો પથરાયે।. 

તા વાયા ને વાદળ ઊસટચૉં. 

સૂરજ ઊગ્યો ને સોનાનાં નછિયા 
થ્યા. 

પર આવ્યુ' ને નદ્ીનાળાં ઊભરાયાં. 

સૂસવતા વાયરા વાચા ને કડકેડતી 
ટાઢ "પડી. 

આજે નવુ' વષ બેડુ. 


વાકય પોથી : ૫ 


આજે ખા લાપશી રાંધવાની છે, 

આજે મારે ઉપવાસ છે. 

આજે ર વેવાર હોવાથી શાળામાં 
રજા છે. 

આજે તો નવરાત્રિના પહેલે 
દવસ છે. 

આજે મહાવીરજ્યતી છે. 

આજે મારા આંગણામાં અમે 
રગોાળી પૂરી. 

આજે બ'દરમાં એક મોટી આગ- 
ભોટ આવી છે. 

ગઈ કાલે અસે ખધાં તળાવે ફરવા 
ગયા હતાં, 


વૅ, ન્‌ 


« $ પષાઠેપોથી શ્રથમાળા 

ગઈ કાલે બકરીઈટ્ટ હતી. 

ગઈ કાલે મારી ખાને છાણાં 
લેતાં વી'છી કેરડચો. 

ગઈ કાલ્ષે શિવકાકીને ઘડે કૂવામાં 
પડી ગચે!. 

ગઈ કાલે ખાપાએ સારે માટે 
ગમેક નવી ચોપડી આણી છે. 

ગઈ કાલે ચાંદની સરસ ખીલી હતી. 

ગઈ કાલે અખે શિખ'ડ ને પરી 
જગમ્યાં હતા. 

આવતી કપલે બપોરે ખાર વાગે 
સૂય ગ્રહણ છે. 

આવતી કુપ્લે અમારી શાળાપ્માં 
મહારાજા સપહેખ પધારશે. 


આવતી કાલે કન્યાશાળામાં 


વાકય પોથી : ૭ 


આવવી કાલે સિનેમામાં પન્ના 
દાસીની ફિલમ છે. 

આવતી કાલે અમારી દુકાનમાં 
સુંબ્થી નવે! માલ આવશે. 

આવતી કાલે સાજી જાતગાએ 
જવાનાં છે, 

મેળાવડે। છે. 

દ્ધ તો એક ખાયથકા, 

એર દૂધ કાયક્રા? 

કલ તે! કપાસકા. 

આખર ફ્લ કાયકા ? 


૮ : પાઠૅપાથી ગ્રથમાળા વાકય પોથી : હ 


કૂકડેફૂક, દાણા ખા, પાણી પી, ક્રેમ આવ્યા એમ ને એમ પાછા? 
ભુર્ર્રભટ ઊડી જજે. પડચા ચાટ? 
એ સર ખ કરનાર. 
૫4. બ મારી ખાએ મને સરસ વાર્તા 
ગણ્યા ગણુા।ાય નહિ, , 
ડે ે.  ફેૅહી; તને કહુ? 


વીણ્યા વિણાય નહે, 


તે યે સારાં આભલામાં માચ, મને યથ ગાતાં આવડે છે. જો ગાઈ 


તારા, તારા ! તારા જેવું, બતાવું ? 
સરસ મજાનું તેજ દે. પર્વત તે કે' હિમાલય, 
જા, જા ! તારી સાથે નહિ બોલુ; પા. જાયા વ 
અઢીકટી અબો લિયા. મ સા 
ળારી પાસે બેઠો બેઠો દૂર દૂર કે” માનસરેોવરને।. 
જોતો. હતે।. રાજ તો કે' રામનું. 


તપ તે કે શ'કરનું. 


પાટો કેમ બાંધવો તે હુ પણુ 3 
ક્રોધ તો કે” દુર્વાસાને. 


જાણુ છું. 


૧૦ : પાઠંપોથી ગ્રથમાળા 


ભેખ તે! કે' ગોપીચ'દને।. 

સાચ તે! કે' રાજા હરશિશ્વ'દ્રનુ- 

ખાણાવળી તે કે' અજુન. 

ભાઈઓ તે કે' રામલક્ષ્મણુ. 

ભાઈબધે। તો કે' કૃષ્ણુસુદામા. 

વનવાસ તો કે' રામસીતાને।. 

જાએ ભાઈ! અમે બે ઊભાવાડિયા 
છીએ; તમે બધાં પહી આવે. 

આ વાઘ તે ભારે છે; મારી બકેરી 
લઈ જાય છે. 

એ ભાઈ ! દડો હદ બહાર ગચે।; 
પાછો લાવે. 


ગ 


ચાલે સરદારને પૂછીએ : “ઝા: 


વાકય પોથી # ૧૧ 
કૂ ડાળું બરાખર છે ? ” 
લહ્ચો, અમારા ખધા ભેર પકડાઈ 
ગયા; એક રમત પૂરી. 


આ રામભાઈ તો] દસ જણાને 
સેકી રાખે છે! 


વનનો રાજા સિહ. 

પ'ખીઓનેો રાજા ગરુડ. 

દેવોના રાજા ઇંદ્ર. 

જળીને! રાજા મગર. 

દિવસનો રાજા સૂરજ. 

રાતને! રાજા ચાંદો. 

સવારે સૂરજ સોનલાં રે વેરતા. * 
રાતી ચણે।ઠી જેવા મારા દાંત છે. 


૧૨ $ પાઠંપોાથી ગ્ર'થમાળા 


ઈસમીસ, બેઠાબોાલી, ધબેધખબ- 


વાકય પોથી # ૧૩ 


માંઘીખહેન! આજે તમે જાગરણ 


કોઈનું કાંઈ ખોવાય છે; કરાવવા આવશે કે ? 
દરિયામાં ડોવાય છે. બીજાને ભાઈ ગાંડા કહૅ છે, તે 

કમુબેન ! કાગળ લખશે કે ! જાતે કેટલા ડાલા છે? 

હે* બાબી ! જુવારા વાવવા મારે એટલુ નથી સમજાતું કે આ તો 
ર આવલા? વાકેચ પોથી છે? 


ઘુવડ જેવુ' મોં કરીને શુ' બેઠો છે? 
પલાંઠી વાળીને સરખે! બેસ, 
ભલા ભાર્ઈક! કાગળના આ ડચા 


મોટાભાઈ ! ઝટ જમવા ચાલે. 
બા ! આરતી પછી પ્રસાદમાં શું 


"ટ જરા તોપલીમાં તે નાખતે! જા ! 
ખહેન ! જરા ઠ'ડુ' પાણી પિવડા- ા ખ રો જા! 
પ. રે 0 મી'દડુ' મિયાઉ' મિચાઉ' કરે છે, 
કે વિ જ ર ખરું ? 
હવે આ ગોરમાને કૂવામાં પધ- આયા તા ધેઇવાના કેં તી 
રાવશુ ? ૧૨ 


સાફ કરવાની ટેવ બહુ ખરાખ ! 


વાગડ 


૧૪ : પાઠપોાથી ગ્ર'થમાળા 

“ટલાક એમ માનતા લાગે છે કે 
સાદા રહેવુ' એટલે ગ દા રહેવુ. 

જાએ તે ખરા, ભાઈને એકે વાર 
દૂધ મળ્યુ ખએેટલે બિલાડાભાઈ 
રજ આવવા લાગ્યા ! 

શ્રાડાંએક ફૂલોના હાર કરે! અને 
થશોડાંએક ર૨કાબીમાં ગેઠવે. 

એકે સખ્ત મે।જા આવ્યું ને હોડી 
નસી જતાં તેમાં પણી ભરાયું. 

ગઈ કાલૈ અસારે ત્યાં નાનાભાઈ 


મહાભારત કહેતા આવ્યા હેતા. 


લાક્થ પોથી : ૧૫ 
અરે !ફ'ચી તો ઘરમાં રહી ગઈ 
ને તાળુ તે! દઈ દીધું ! 
આ ! આ છરી મને રસ્તેથી 

જડી; શું કશેશું ? 
ગામમાં કચાંઈ ભૂલાં પડીએ તો 
પોલીસને પૂછી લઈએ. 


ખહેન ! સૂડી માટે રોજ શેધા- 


શોધ થાય છે, તે એની જગ્યા 
જ નછો કરે! ને? 


કાંઈ એમ થે!ડું છે કે બૂટ 


હોય તો જ પોલિશ કરવા ને 
જોડા હેોચ તે! ગદા પહેરવા ? 


૧૬ : પાઠૅંપે।!થી ગ્રથમાળા 
રમાખહેન રાંધીકરીને જમાડવાની 
તૈયારી કરવા લાગ્યાં. 
રવિવારે ચ'પાબહેન સરે।જને લઈ ને 
શાંતાબહેનને ઘેર ગયાં. 
દ્િવાઈ)ખણેને દેવીબણેનને કહ્યુ : 
“આજે ભાદરવી અમાસ છે; 
દેવરશ ને આવે છો કે ?” 
રામબાઈને ટાઢ આવી એટયૈ બે 
ગોાડડાં એહી સ્રઈ ગયા. 
ચીચીખહેને ચ“પકલાલ પાસેથી 
ચાર ચણુઠીના ચોવીશ ચણા 
લીધા* 


વાકચ પાથી ટ વક 

ઓહોાહે ! પત'ગિયાની કાંઈ પાંખા 
છે! * 

અહાહા ! આ ખારીમાંથી કેવે 
ઠડો મીઠો પવન આવે છે? 

અરેરે ! આ 1બેચારા જીવને કોણે 
ઈજા કરી ? 

હાય હાય ! હવે હું કચાં જાણે ? 
મારું દુઃખ કોને કહુ ? 

અરે ! અહીથી રે।જ રે।જ ગુલાબ 
કે।ણણુ તોડી જ્તું' હશે? 

અરે રામ ! ગમા સઘળુ કોણે 
ખગાડયુ' હશે ? 


૧૮ ? પાઠડપોથી ગ્રથમાંળા * વાકય પોથી : ૧૯ 


રાત્રે વરસાદ વરસ્ચેો। ને સવારે દેવાલચોમાં ઘ'ટનાદ થયો! અને 
ધરતી લ્લીલીછમ થઈ. આરતી શરૂ થર્ડ. 

દેડકાગએ આજે રાત આખી મધુર નોબત ગડગડતી હતી. 
સંગીત કેયુ. નેજા ફેરકતાં હતાં. 


તીણા સ્વરે તસમતમે 
ક શાજા લડવા જતે હતે. 
તસરાં અસ ખ્ય. 


વનમાં બે।લે ઝીણા મેર, 
કેદયલરાણી કલોલ કરે રે લોલ. 


ભાંગતી રાતે ભજનની ધૂન જામી. 
ભાંગતી રાતે ભગત ઊઠયો. 


સમા કાંઠે ગ'ગા ને ઓલે કાંઠડે જમના. આઠમની અજવાળી રાતે શેરીએ 
અકાશમાંથી ધોધમાર વરસાદ તટી શેરીએ ગરખી લેવાતી હતી. 
પડચો ને ચારેકાર ધરતી પાણી અસિમાં ઘી હોમી બ્રાહ્મણે ઊ'ચા 


પાણી થઈ રહી. સ્વરે મ-ત્ર ભણુવા લાગ્યા. 


૨૦ $ પાઠૅપોાથી ગ્રથમાળા 

અમારા ગામમાં દરેકે શુક્ડવારે 
ભજેલા ચણા વેચાય છે. 

પીજારેો ર પીજે છે ત્યારે તાત 
હે... ઢફે, ઢે' હફ બેલે છે. 

લીલાછમ ખેતરોમાં ચરતી ગાચેોા 
એ....પણે દ્દેખા....ચ. 

પે....લેો ઊંભેો રવલે! ધનાણી 
પેલી કરાડ ઉપર ડાંગ લઈને 

કાલે મારે વહેલાં ઊઠવું છે; મને 
જગાડજો, હે ? 

ઝંટ કેરો, ઝંટ કેરો, ગાડીનો વખત 


અડ 


થઈ જાય છે. 


વાકય પોથી : ૨૧ 

મારી ગાય તે તુજને હળી, 

તુજને દે!'વા દે. 

આવી રૂડી અજવાળી રાત 

રાતે તે રમવા નીસર્યા રે 

માણુ।રાજ |! 

કોઈ રાતે દૂધનાં ડેકે સરે।વર 

કોઈ રાત તારા વરસાચ. 

માજી તુ તો! પાવાની પટારાણી 

ભવાનીમા કાળકા રે લે।લ ! 
અગર ચદનની રાત, 

તારે।ાડિચો। તે કૅયારે ઊગશે. 


“તાનસેન કોમ ગવેચે।. 


૨૨ : પાઠપોથી ગ્રથમાળા 

અકખર મોટા બાદશાહ. 

સતી મોટી રાણકદેવી. 

શ્રીકૃષ્ણુની ગીતા. 

વ્યાસનું મહાભારત. 

વાલ્મીકેતું રામાયણ. 

શિવાજીએ રાજ સ્થાપ્યુ' અને. 
ગોભ્રાહ્મણુનું પાલન કયુ. 
નેબ્રત્તિ, જ્ઞાનદેવ, 
સોપાન, સુડ્તાખાઈ 
ખમેકનાથ, નામદેવ, 
તુકારામ, તુકારામ ! 


વાક પોથી : 


કાજી કયુ દુખથે 
કે' સારે ગાંવકી ફિકર. 
રાજા હું રે પનેતી, 
મારે નાકે નિર્મળા મોતી. 
આમ કંટક, જામ કટક, 
જામ ચડયા ઘોડે; 
સેનાની પાઈ દોડે. 
પોપટ આંખાની ડાળ, 
પાપટ સરોવરની પાળ, 
પોપટ ટીકા કરે ! 
રામ લક્ષ્મણુ જાનકી, 
જે બોલે! હનુમાનકી. 


૨૩ઃ 


૨૪ : પાઠપોથી ગ્રથમાળા 
વડની ડાળે બેઠો બેઠો હું કાળી 
કોયલ સાંભળું છુ. 
નદીકાંઠે બેઠાં બેઠાં ભરવાડે મીઠી 
ખસી છેડી. 
ઝાડે ચડી ગમાએ નજર નાખી કૅ 
આટલામાં કયાંઈ પાણી છે? 
પાંચ પારેવાં ઘમતાં, પારેવા હચો. 
લીલુડાં પાનનો આંખલે।, 
ખની ડાળખી નમી નમી જાયે; 
ડાળે ને ડાળે સૂડા ભણે. 
સમગ સગ જેવડા મોગરા રે; 
ફલવાડીના મોગરા રે | 


વાકયપોાથી : ૨૫. 


જમીને હુ' મારી બાએ ટાંગેલા 
રૂમાલથી હાથ લછું છુ. 

ખાપાએ નાખેલી ખી'ટઢી ઉપર જ 
અમે કપડાં મકીએ છીએ. 

અમારા ઘરમાં જોડા સાફે કરીને 
ગાડવીને મડવાને! રિવાજ છે. 


જો ભાઈ! આ પ્યાલો પાણી પીવા 
માટે છે, ને આ ટબડી પાણી 
કાઢવા માટે છે. 

હ્ચો, તમે તે! બબ્બે વાર હાથ 
ઘ્ુઃઃા છો; જમવા ખેસવતી 
વખતે ને જમીને ઊઠતી વખતે! 


-૨૬ : પાઠપોાથો ગ્ર'થમાળા 


દૂધના દૂધમાં ને પાણીના પાણીમાં. 


હિમતે મરદા તે મદદે ખુદા. 
અષાડે ઝીણી ઝખકે વીજળી, 


મલયશ શા મે।રબે!લે રે લ્ષેલ. 


ર મોહન ચશરલી વગાડી 


ક્રોઈ તાનમાં રે. 


ગણુપતિજી કહે છે, 
મારે જનોઈને જ્ેટે; 
હતુમાનજી કહૈ છે, 
મારે વ્દરકછોટેો. 
મેરે તે ગિરિધર ગોપાલ, 
દૂસરા ન કોર્ક. 


વાક્ય પોથી : ૨૭ 
વિક્રમ રાજા રાજ ચલાવવામાં 
તેમ જ લડવામાં કુશળ હતા. 


માના આશીર્વાદ લઈ શ'કરાચાર્ય 


ભગવાં પહેરી ચાલી નીકળયા. 

ધનુધારી અજાને ચમેકમન કરી 
મત્સ્યવેધ ડર્ચો. 

શકરને પામવા સારું ઉમાએ 
ઘોર તપ આદ્ય. 

હારીને શરણે આવેલા દૃશ્સન 
ઉપર તો કાયર હોય તે જ 
હાથ ઉગામે. 


૨૮ : પાઠપોથી ગ્ર“થમાળા વાક્ય પોથી : ૨૯ 


શું બાઈની આંગળીઓ, ભીસડ્ડો ભાથી એવે બળકે કે 
જાણે ચોાળા-સગની શિ'ગો ! જાણે બીન્ને ભીમ |! 

છે ને કાંઈ ભાઈને ફાંદ, રામસિંહ પરમારની પ્રતિજ્ઞા એવી 
જાણે પ્નમને. ચાંદો ! કૅ જાણુ ભીષ્મપ્રતિજ્ઞા ! 

જીઓ તે! બાઈ એના નાકની દાંડી, શવજી કારીગર એવો કે જાણે 
જાણે દીવડિયે શગ માંડી ? બીજે વિશ્વકર્મા ! 

જોઈ હ્ચો! એના વાંસાનો વળાકો, ચપકનું ગાન તો એવું, કે જાણે 
જાણે સરપને। સળાકે! ! બીજો તાનસેન ! 

ઘડી છે ને કાંઈ દીનાનાચે કે રૃપસુદરીનાં એવાં રૂપ કે જાણુ 
ઘડીઘડીને હાથ ધોઈ નાખ્યા ! ઈંદ્રના ઘરની અપ્સરા ! 

આ જાય પેલી હંસા, ધીમે ધીમે દાજીની ધોડી તે કાંઈ એવી કે 


જાણુ હાથણી ચાલી. ' જાણે ઊડણુપાવડી ! 


૩૦ $ પાઠેપોથી ગ્ર'થમાળ! 


ટવા તે કાંઈ કડવી, 
ક્રડવી કડવી ઝેર જેવી ! 
દ્રાળ તે કાંઈ તીખી, 
તીખી તીખી ભડકા જેવી ! 
કયલ તે કાંછે કાળી, 
કાળી ક્રાળી મેશ જેવી ! 
શી મજાની ચાંદની છે ! 
ધોળી ધોળી દ્ધ જેવી. 
કેંવાં ધોળાં ધોળાં કપડાં છે ! 


રૂપાળાં બગલાની પાંખ જેવાં. 


શારના પગનાં તાળેયાં કાંઈ છે; 


ગુલાબી ગુલાબી ગુલાખ જેવાં ! 


વાકય પોથી : ૩૧. 
રાએ સીતા અને લક્ષ્મણ સાથે 
પચવટીમાં નિવાસ કર્યે. 
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણુની પરમ દાસી 
કુખજા હતી. 

હરિશ્ચ'દ્રનું સત છોડાવવા માટે 
ન્ઠષિ વિશ્વામિત્રે ઘણા ઘણા 
પ્રયત્નો કર્યા. 

સાવિત્રીએ ત્રણુ દિવસ ઉષવાસ 
કે્ચા ને ચોથે દિવસે તે સત્યન 
વાન સાથે જગલમાં ગઈ. 

અધે।ર જગલમાં એકાંત સ્થળે 
બાળક જ્વુવ તપશ્ચર્યા કરે છે. 


૩૨ : પાઠૅપોાથી ગ્ર'થમાળા વાક્ય પોથી : ૩૩- 


શ્રીમદ્‌ ભાગવત વેષ્ણુવાનો મહાન વહેલી સવારમાં તપોવનના ત્ાપિ- 
ત્રેથ છે. કુમારો ત્રનમાં ફળફૂલ વીણુવા 
મુસલમાનોને પવિત્ર ગ્રંથ કુરાને ગયા. 
શરીફ છે. મા વિનાનું હરણુનું બચ્ચું રાકુન્તલા- 
ખ્રિસ્તીઓને! પવિત્ર ગ્રથ તે ખાઈ- ની સોનેરી સાડીનો પાલવ 
ખલ છે પકેડી વન તરફ ખેચે છે. 
ચૈતન્ય બ'ગાળામાં થઈ ગયા. કુ'જવનની મલ્લિકા અને માધવી 


જ્ઞાનદેબ મહારાષ્ટ્રમાં થયા. પોતાનાં કૃણાં પાન હલાવીને 


સમથ ગુરુ રામદાસ પણુ મહા- શકુન્તલાને પાછી બે।લાવે છે. 


રષ્ટ્રના જ. વનના દેવે।ાને પ્રણામ કરી, તાત 
મહાત્મા ગાંધીજી કાઠિયાવાડના કેણ્વને નમન કરી, શકુન્તલા 


પારખ દરના હતા. રાજનગર તરફ ચાલી. 


૩૪ : પાઠૅંષોાથી ગ્ર'થમાળા 

વિઘાદ્દાચી સરસ્વતી માતાને હુ' 
પ્રણામ કર છું. 

માણુદાતા સચ ભગવાનને અઘ્ય 
આપું છુ. 

શુદ્ધેકર્તા અડિનિદેવને નસું છું. 

જ્લનિધ સસુડ્દેવને પૂજા' છુ. 

જીવનદાચી ગાયમાતાને નસસ્કાર 
કેરું છુ. 

પ્રેમમાગર મારી માતાને ચરણે 
પડુ' છુ. 

આપણી માતા ભારતમાતાને હુ' 
દડવત કેરું છુ, 


વાકય પાથી : ૩૫ 


સવ'દમને સિહના બચ્ચાને કહ્યુ :- 


“ મોં ફાડ, મોં ફાડ ! મારે તારા 
દ્રાંત ગણુવા છે. ” 

સેનાની સાંજે સોનાનો રથ રાજાને 
શજસાં લઈ ગચે।* 

અધારી શરડીમાં બેઠેલો કેદી 
વિચાર કેરે છે : ““ જીવ જાય 
તો'પણુ માથુ'નથી જ નમાવવુ.” 

એ ભીષણુ કળી રાતે માંદાના 
ખાટલા પાસે બેઠી બેડી એક 
માતા કહે છે : ““ હૈ ભગવાન ! 
મારું ખાળ જીવશે ?” 


૩૨૬ : પાઠૅપોાથી ગ્ર'થમાળા વાકય પોથી : ૩૭ 


વિજ્યાબહેન ! શાકને કચરો પેલા શેગથી 'િડાતા એક માણસને 
9 ે ર ફે 
લેપલામાં જ નાખીએ ક્કેમકે જોઈને કુમાર સિદ્ધાથનું «દય 


આમ કૅેળિયામાં નાખીએ તે 


ી ખએેક સો! આઠ વખત કેોર્ક યવન 
તે સડે ને ગધાય; અને આંગણુ' 


એકનાથ મહારાજ પર ચ'કચોા 


ખરાખ લાગે એ વળી વધારે. તો'પણુ તેએ શાંતિ રાખી ફરી 
માંઘીબહેને ઉંદર પકડના રાત આખી ફરીને નાહી આવ્યા. 
મહેનત કરી, ત્યારે સવાર પડતાં બારણે સાક્ષાત્‌ થ્રીકૃષ્ણુ ભગવાન 


આવી ઊભા રહ્યા ત્યારે પણુ 


ઉદરિયામાં એક નાની એ 
કેટ ભક્ત પુ'ડલીકે માતાપિતાની 


ઉદરડી મળી; પણુ ર્હુએ એની સેવામાં હોવાથી ભગવાનને 
શલથી દોરી ખે'ચી ને જાળી ઊભા રહેવાને માત્ર એક ઈંટ 


ઊઘડતાં ઉ'ટરડીબાઈ નાસી ગયાં ! આપી સત્કાર કર્ચો. 


૩૮ : પાઠૅપોથી ગ્ર'થમાળા 

માણુસો ડહે: “આ વરસાદ તે 
કૅવો ગાંડો છે કે જ્યારે જેઈએ 
છીએ ત્યારે આવતે નથી, ને 
નથી જેોઈતે ત્યારે પડુચા જ 
કેરે છે | ” 

વરસાદ કહે : ““આ ભલા માણસે 
તે કેવા ગાંડા છે કે હું જ્યારે 
નથી આવતે ત્યારે કરહે છે આવ 
આવ; ને જ્યારે હુ' આવુ છુ 
ત્યારે કહે છે કે હવે તે! જાય 

તો સારું, હવે તો જાય તો 

સારું |”. 


વાકચ પોથી : ૩૯ 

લક્ષ્મીચ હે બધ કરેલ હાટડી ફરી 
વાર ઉઘાડી ને જાગે છે ત્યાં તે 
દીવો બળતા રહી ગયેલે। અને 
પૈસાની પેટી વાસેલી જ નહિ ! 

જેકે હું રહુ' છું તે! શહેરમાં, તે!પણુ 
કોઈ કોઈ વાર તો! મને એમ 
જ થઈ જાય છે કે આ ધાંધલ 
ને ધમાલ, અને આ દોડાદોડ 
ને ધમાધમીમાંથી ભાગીને કાઈ 
શાંત એકાંત પહાડના કોઈ ઊચા 
શિખર ઉપર ચડીને બેસુ. 


૪૦ :? પાઠૅપોથી ગ્ર'થમાળા 

કઠિયારાને મે ઘણુ' ઘણુ કહ્યું કે 
ભાઈ! આ જ'ગલ ભયકર છે, 
ત્યાં મોટા મોટા સિંહ ને વાઘ 
રહે છે, એક જગલી હાથી તે 
મહા ફર છે, ને ઝેરી સપ તો 
સગ્યાબધ છે; ત્યાં જવામાં 
સાર નથી. પણુ તે તે! માન્યા 
વગર કુહાડી લઈને લાકડા 
કાપવા એ જ'ગલમાં ગચો ને 
ફેડાફૂડ લાકડાં તોડવા લાગ્ચો; 
પણુ ત્યાં તો પાંચ હાથ લાંબે 
ને કાંડા જેવો! જાડો સા" તેને 
કરડયા ને તે મરી ગચે. 


